t 


0,  /  ■/,■'/ 

^        '    /  r 


Y  FARW  WEDI  EI  CHYFODI  YN  FYW 


HEN    GREFYBD    NEWYDD. 

TRAETHAWD 


YN  DANGOS 


ANGHYFNEWIDIOLDEB   TEYRNAS  DDUW. 


CAN    CAPT.    D.    JQIMES. 


"Casts  mifi  tb  Aeslwtdd  ni'm  nkwidib,"  &c— Malachi. 

"  A  rhsi  yn  wir  a  osododd  Dow  yn  yr  Eglwys;  yn  gyntaf  Apostoliok",  yn 
ail  Pbophwydi,  yn  drydydd  atlnawon,  yna  oktbthiau:  wedi  bynny  bo.niac  i 
iachau,  cynorthwj^au,  llywodraetbau,  rhywiogaethau   tafodau." — Paul. 

"Eithr  pe  bai  i  ni,  neu  i  Angel  o'p  nef  Efengylu  i  cUwi  amgen,  na'r  hyn  a 
EfcnKylasom  i  chwi  bydded  Anathema." — Paul  etto. 

"Ac  efe  (Crist)   a  csgynodd  i'r  uchelder  ac  a   roddes  roddion  i  ddynion." 

"Ac  Efb  a  vodde's  rai  yn  Afostolion,  a  rhai  yn  Brofhwydi,"  &c. — Paulfyfh, 

"Dymunaf  ar  bob  Cymro  a  wel  y  traetliodyn  hwn  ei  ddarllen  yn  bwyllog  a 
diduedd,  ai  farnu  (nid  cyn  ond  wedi  ei  gymharu)  wrth  y  Gyfraith  a'r  dystiol- 
aeth,  wrth  yr  hon  y  bernir  ni  oil  cyn  hir;  ond  ui  foddlonaf,  i  Dduwinyddion 
y  byd  eistedd  mewn  barn    arnaf,  am   na  osodwyd  hwy  yn  iarnwyr." — Yb  awdwr. 

"Profwch  bob  peth,  a  deliwcli  yr  hyn  sydd  dda." — medd  Paul. 

"Y  neb  a  attebo  beth  cyn  ei  Glywbd,  ffolineb  a  chywilydd  fydd  iddo." — Solomon, 


TSA3XKAWB,  Rhif.  laf. 


GWRECSAM  : 

argbaffwyd  gan  william  bayley,  heoleetyn. 
184j. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/gaubrophwydifals01jone 


RHAGYMADRODD. 


Un  o  wrthrychau  godidoccaf  y  byd,  le,  prif  addurn  y 
greadigaeth,  yw,  Meddwl  annibynol,  rliodd  y  nef  yw  hon 
i  ddynion,  a'r  hynottaf  o'i  holl  roddion  :  yr  hwn  ni  feiddia 
feddwl  drosto  ei  hun,  nid  yw  ddynol,  a'r  hwn  nad  ym- 
ddwyn  yn  gyferbyniol,  iw'r  rbagrithiwr  gwaethaf  o'r  hil 
ddynol !  Ychydig,  mewn  cydmariaeth  sydd  yn  meddu  ar 
yr  anian  auraidd  hon,  am  nad  ydynt  yn  gwybod  ei 
gwerth ;  ond  yr  wyf  fi,  er  yr  unig  un  o  hil  Gomer  ar  a 
welais  yn  y  wlad)  yn  honi  fy  hawl,  nid  yn  unig  i  gredu,  ond 
hefyd  i  amlygu  yr  athrawiaetb  a  osodir  allan  yn  y  traeth- 
awd  hwn,  ie  mae'n  ddyledswydd  arbenig  arnaf  gyhoeddi  'r 
hyn  a  gredaf  yn  wirioneddau  dwyfol ;  ped  esgeuluswn  hyny 
ni  byddwn  ddieuog  ger  bron  fy  marnwr.  Gwirionedd  yw'm 
cleddyf,  a  gwn,  mae'r,  hwn  ydwyf."  Sy'n  cynal  fy  neheu- 
law  :  ei  waith  Ef  yw,  am  hyny  nid  ofnaf  beth  a  wnel  dyn  i 
mi! 

Ei  air  ef,  yw'r  unig  reol  anfFaeledig  a  hyny  heb 
un  esponiad  ffaeledig  arno."  A  dymunaf  ar  y  darllenydd, 
gydmaru,  yn  onest,  a  diduedd  y  pechau  hyn,  (nid  wrth 
Gyffes  yr  hen  dadau,)  ond  wrth  y  Gyfraith  ar  dystiolaeth, 
oni  ddywedant  yn  61  y  gair  hwn,  hynny  sydd  am  nad  oes 
oleuni  ynddynt.  Pa  un  a  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ?  Sydd 
holiad  pwysig  iawn,  ac  a  ddylai  gael  ei  atteb,  nid  wedi  ond 
cyn  eu  cymharu  a'r  drych  cywir  ;  canys  y  neb  a  attebo  beth 
cyn  ei  glywed  ffolineb  a  chywilydd  fydd  iddo."  medd  Sol. 
Dywed  Paul,  "  Profwch  pob  peth,  deliwch  yr  hyn  sydd 
2da,"  Na  fydded  i  neb  ddyfod  i  benderfyniad  byrbwyll  am 
yr  athrawiaeth  hon,  o  herwydd  ei  bod  yn  ymddangos  yn 
newydd  a  dieithr,  canys  yr  hynaf  un  o  bob  atbrawiaeth  yw ; 
a  sicr  yw  na  bydd  ddieithr  i  neb  yn  yr  ail-fyd,  os  bydd  yn 
hwn. 


Cyfrifaf  yr  hwn  a'i  prawf  yn  anysgrythyrol,  (raewn 
yspryd  addas,)  yn  ffrund  penaf,  ie  yn  wladgarwr  da;  a 
rhwymaf  fy  hun  i  alw  y  cyfeiliornad  yn  ol,  (wedi  ei  brofi 
felly,  y  Bibl  yn  unig,  fel  mae'n  ysgrifenedig,  yn  rheol)  yn 
y  modd  mwyaf  cyboeddus.  Ond,  o'r  ochr  arall,  os  con- 
demnia  neb  ef  cyn  ei  cbwilio,  gan  roddi  rbwystrau  ar  ei 
ffordd,  efe  a  brawf  ei  bun  jn  annoeth  ac  annheg,  yn 
wrthwynebwr  y  gwirionedd  ;  ie  yn  elyn  yw  genedl  ei  bun  ; 
a  bydded  Solomon  yn  farnwr  arno. 

Na  farner  yr  athrawiaeth  hon  yn  61  yr  ystoriau  disail, 
a'r  mil  ond  un  o  chwedlau  celwyddog,  sydd  eisoes  wedi 
gorlifo'r  wlad  yn  erbyn  yr  enw  hwn  ;  canys  gallaf  brofi 
pob  un  a  glywais  etto,  yn  gelwyddog  a  disail  ;  a  rhoddi 
hollol  foddlonrwydd  i  bob  dyn,  a  addef  un  malh  o  brawf. 

Ni  wna  un  dyn  egwyddorol  feio  ar  fy  iaitb,  os  nad  yw 
mor  ramadegol;  oherwydd  na  fuom  ymblitb  Cymry  nemawr 
eryn  fachgen  ;  ond  wedi  bod  er's  dros  ddeunaw  mlynedd, 
bron  o  byd,  ymysg  iethoedd  ereill,  lie  na  cblyw'n  air  o 
honi ;  yn  enwedig  am  y  saith  mlynedd  diweddaf,  ni 
swniodd  un  Cymro  dyrtyr  fwyn  fy  ngwlad  am  awr  yn  fy 
nglyst ;  ac  ni  allai  dim  llai  na  chariad  at  fy  ngwlad,  a 
dymuniad  mawr  i'm  cyd-genedl  gael  y  gwir ;  ie  fel  y  mae 
yn  yr  lesu,  fy  nghymell,  dan  y  fath  anfanteision ;  i  gynyg 
iddynt  yr  egwvddorion  hyn,  gan  wybod  eu  bod  yn 
wahanol  i  bob  athrawiaeth  sydd  yn  y  wlad !  Ond  gwell 
genyf  anturio  ar  fy  nyledswydd,  ar  gost  pob  peth,  hyd  yn 
nod  enw  da  (yr  hwn  a  gyfrifaf  yn  well  nac  aur  coeth  lawer) 
ie,  os  bydd  raid  rhoddi  bywyd  hefyd  yn  offrwm  gwirfodd- 
ol  dros  y  gwirionedd,  nac  anturio  ar  gost  cydwybod  effro 
i  wyddfod  ei  hawdwr,  i  gyfarfod  un  Cymro,  wedi  celu  y 
pethau  hyn  oddiwrtho  !  ! 

Gwrecsam,  Ebiill  4,  1845- 


GAU-BROPHWYDI. 

"  CaNYS  CYFYD  GAU-GRISTIAU,  A  GAU-BROPHWYDI,  AC  A  RODDAJfT 
ARWYDDION  MAWRION  A  RHYFEDDODAU,  HYD  ONI  THWYLLAIW, 
PE    BYDDAI    BOSIBL,    IE,    YR    ETHOLEDIGION," Mat.  Xxiv,  24. 

Yr  achos  rawyaf  neillduol  a'n  cymhella  i  sylwi  ar  y  geiriau  hyn  ya 
awr  ydyw,  oherwydd  fod,  nid  yn  unig  pregethwyr  o'r  pwlpudau,  ond 
hefyd  awduron  ac  aelodau  yr  amrywiol  b'eidiau  crefyddol  drwy'r 
wlad,  yn  cyhuddo  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  o  fod  yn  euog  o'r  cym- 
meriad  hwn.  "Onid  yw  Crist  wedi  ein  rhybyddio,"  meddant,  "y 
deuai  gau-brophwydi  ?  a  dyma  hwy  eisoes  wedi  dyfod."  Pan  ofynir 
iddynt  pa  fodd  y  gwyddant  mai  y  Saint  ydynt,  dywedant,  "  Wei, 
oherwydd  mai  bwy  yn  unig  o  holl  bobl  y  byd  sy'n  proffesu  bod  ya 
brophwydi  yn  y  dyddiau  hyn."  Yn  ol  y  resymeg  hon,  rhaid  fod  pob 
un  a  broffesa  fod  yn  brophwyd,  yn  yr  oes  hon,  o  anghenrhaid  yn  au- 
brophwyd.  Os  felly,  gwna  yr  un  resymeg  bob  un  o'r  prophwydi  a  ftt 
erioed,  o'r  lleiaf  hyd  y  Prophwyd  mawr  ei  hun,  yn  aw-brophwydi,  yn 
gvstal  a'r  Saint,  oherwydd  eu  bod  hwy  oil  yn  eu  dydd  wedi  proffesu 
yr  un  peth  !  Beth  yw  hyn  yn  well  na  deistiaeth,  neu  o  leiaf  y  fatli 
ynfyta  o  ffolineb  a  thwyll- resymeg  !  Cyssonach  o  lawer  a  fyddai  yr 
haeriad  hwn  o  enau  anffyddwyr  proffesedig,  nac  o  eneuau  y  rhai  sy'a 
proffesu  eu  bod  yn  credu  yn  y  cyn-brophwydi.  Nid  yw  y  Saint  yn 
au-brophwydi  oherwydd  fod  poblogrwydd  yr  oes  hon  yn  rhoddi  yr 
enw  hwnw  arnynt,  mwy  nag  yr  oedd  crefyddwyr,  Rabbis,  a  Phariseaid 
yr  oes  apostolaidd  yn  profi  ein  Blaenor  mawr  a'i  brophwydi  yn  am.- 
brophwydi,  wrth  waeddi  hyny  o'r  pwlpudau,  a  chyhoeddi  fel  o  newydd- 
iaduron  y  wlad,  mai  gau-brophwydi  oeddent.  Nid  ydym  yn  cofio  am 
un  gwir  brophwyd  a  fu  ar  ein  daear  ni,  a'r  nad  oedd  yr  un  teulu 
yn  gwaeddi  yn  unllef  nerth  eu  pen,  "  Gau-brophwyd,"  ar  ei  ol,  a 
thrwy  hyny  godi  y  fath  erlidigaeth  arno  nes  ei  fertnyru,  efallai,  yn  hwyr 
neu  hwyrach ;  a  phan  dduwiolaf  y  prophwyd,  uwchaf  y  gwaeddent 
hwythau  "  gau-brophwyd"  arno,  nes  ar  ol  ei  farw,  credai  eu  plant  mai 
ffwir  oedd  y  prophwyd  hwnw  a  laddodd  eu  tadau  am  un  gau. 

Mae  o  bwys  i  bawb  ddeall,  pa  un  ai  y  Saint,  ai  eu  cyhuddwyr,  ynte 
pwy,  yw  y  gau-brophwydi,  fel  eu  gwareder  rhagddynt.  Cymmeryd 
ein  harwain  gan  y  cyfryw  fyddai  colli  enaid;  condemnio  y  Saint  am  y 
cyfryw  heb  eu  profi  yn  au-brophwydi,  drwy  arholiad  teg  a  manwl4 
fyddai  colli  enaid  y  ffordd  hono,  fel  y  gwnelai  y  cyn-oesoedd  a  wrth- 
odent  genadwri  prophwydi  Duw,  am  au-brophwydi ;  canys  ni  anfon- 
odd  Duw  brophwyd  i'r  byd  erioed,  a'r  nad  oedd  iachawdwriaeth  yr 
oes  hono  yn  dibynu  ar  eu  hufydd-dod  i'w  genadwri.  Os  nyni  yw  y 
gau-brophwydi,  dymunem  wybod  hyny.  Yr  ydym  yn  bared  i  dreial 
teg  ar  y  pwnc  ;  ac  os  gellir  dwyn  cymmaint  ag  un  ysgrythyr  i'n  profi 
felly,  da  fyddai  genym  addef  yn  onest,  gadael  y  gau  yn  y  fan,  a 
cheisio  y  gwir ;  canys  pa  reswm  fyddai  i  ddyn  lynu  wrth  dwyll  er 
colli  ei  enaid  ?     Pob  peth  a  rydd  dyn  am  ei  enaid :  felly  rhoddwn 

FE.JS    CKIIUOG.] 


ninnau  ein  proffes,  credoau,  ffurfiau,  a  phob  peth,  i'e,  hyd  y  nod  ein 
bywydau,  os  bydd  raid,  cr  cael  y  gwir;  a  dysgwyliwn  yn  rhesymol  rn 
cyhuddwyr  neidio  i'r  per.  nrall  o'r  glorian,  er  gweled  uwchben  pwy, 
ruewn  difrif,  yr  ysgrifenir  y  "  Mene,  tekel,  upharsin."  Y  rheol  neu'y 
dafol  sy'n  deg  o  bob  tu,  ydyw  yr  even  balances  hyny  ag  y  pwysai  Mab 
Duw  a  hwynt,  sef — "  Wrth  eu  ffrwythau  yr  adnabyddwch  hvvynt." 
Darllener  Mat.  vii,  15 — 21.  "  Ymogelvvch  rhag  gau  brophwydi." 
Gwelir  wrth  y  gwisgoedd  defaid  am  danynt  mai  proffeswyr  a  fyddent, 
ac  nid  gwawdwyr.  Dyma  y  Saint  yn  neidio  i  un  pen  i'r  glorian,  gan 
ddywedyd,  "  Gwae  chwi  pan  ddywedo  y  byd  yn  dda  am  danoch, 
eanys  felly  y  dywedent  hwy  am  y  gau-brophwydi  o'ch  blaen  chwi." 
Deuweh,  chwithau,  holl  dduwinyddion  parchus,  holl  ddoctoriaid 
boneddigaidd,  a'r  holl  bregethwyr  sy'n  cael  eich  cyfarch  a  phlygiad 
gwegil  gan  bob  gwrryw,  ac  y  plyga  pob  benyw  lin  wrth  eich  cwrdd  ar 
yr  heol ;  y  rhai  ydycb  yn  rhodio  ar  hyd  imported  carpets  i'r  lleoedd 
uchaf  yn  eich  synagogau  gwychion,  eich  penelinoedd  ar  glystogau  o 
sidan,  satin,  velvet,  o  wahanol  liwiau.  Hawdd  yw  gwaeddi  "  gau- 
brophwydi,"  wedi  dringo  mor  uchel  a  hyna;  hawdd  gan  eich  hudolion 
gredu  fod  y  du  yn  wyn,  a'r  gwir  yn  gau,  pan  y  del  o'r  fath  le  santaidd 
a  hyna.  Ond  beth  a  ddywed  Barnwr  yr  holl  ddaear,  yr  hwn  a  rodiai 
ar  hyd  ein  daear  ni,  heb  le  i  roi  ei  ben  i  lawr,  na  theitl  gwell  na 
"  gau-brophwyd"  o'r  eisteddleoedd  uchel  yna?  Pwy  sy'n  Henwi  y 
cymmeriad  yna,  tybied  ?  Gwyr  ein  cyhuddwyr  nad  y  Saint !  Etto, 
ebe  Crist,  "  Pe  buasech  chwi  o'r  byd,  yna  y  byd  a  garasai  ei  eiddo  ei 
bun;  ond  myfi  a'ch  cymmerais  chwi  allan  o'r  byd.  am  hyny  y  byd  a'ch 
casa  chwi,"  a  gallasai  ychwanegu,  "ac  a'ch  galwantyn  gau-brophwydi." 
Mae  y  dafol  o'n  hochr  yma  etto.  Ydyw,  mae  y  ffrwythau  a  ddygir 
gan  ein  cyhuddwyr  yn  gyffredinol,  yn  profi  nad  y  Saint  yw  y  gau- 
brophwydi,  yn  ol  yr  hyn  a  ddywed  Crist,  "  Y  neb  a  fyddo  fyw  yn 
gyfiawn  yn  Nghrist  Iesu  a  erlidir."  Dynion  drwg  sy'n  erlid,  a  rhai 
gwell  na  hwy  eu  hunain  a  erlidiant  bob  amser.  Nid  y  gwir  oedd  yn 
erlid  ac  yn  difenwi  y  gau-brophwydi  yn  amser  yr  apostolion;  ond,  o'r 
ochr  arall  yn  hollol  yr  oedd ;  ac  onid  yw  yr  un  achos  yn  dwyn  yr  un 
effaith  yn  awr  ? 

Etto,  taflwn  un  arall  o  boragranadau  y  gau-brophwydi  i'r  glorian, 
scf  eu  gweithredoedd,  "  Ac  a  roddant  arwyddion  mawrion  a  rhyfedd- 
odau,"  i'r  dyben  o  dwyllo.  Yr  unig  bwysau  a  roddant  i'n  herbyn  yn 
y  glorian  hon,  yw  haeru  nad  ydyw  y  Saint  yn  dangos  dim  arwyddion, 
nac  yn  gwneyd  dim  rhyfeddodau.  Wei,  ynte,  pa  fodd  y  gallant  lenwi 
v  cymmeriad  o  gau-brophwydi,  yn  ol  geiriau  Crist?  canys  yr  oedd  j 
<»au-brophwydi  i  wneuthur  y  naill  a'r  Hall,  i'e,  "a  roddant  arwyddion 
mawrion."  Addefa  ein  cyhuddwyr  ormod  yma  i  wasanaethu  eu  hochr 
llWy — niaent  yma  yn  proti  nad  y  Saiut  yw  y  gau-brophwydi ;  a  chan 
iddynt  addef  mor  deg,  chwiliwn  pwy  ydynt,  ynte.  "  O,  nid  ni," 
meddant,  "  oherwydd  nid  ydym  ni  yn  credu  mewn  '  arwyddion  a 
rhyfeddodau'  yn  yr  oes  hon."  Aroswch  dipyn,  eich  ffrwythau  a'ch 
profant,  a'ch  geiriau  a'ch  barna.  Onid  chwycbwi  sy'n  ceisio  arwydd- 
ion gan  y  Saint,  ac  yn  begian  arnynt  wneyd  gwyrth  o  hyd,  gan  addaw 
v  credweh  mai  gwir  brophwydi  ydynt  os  gvvnant  un  wyrth  fach  i 
chwi  ?     Ac  oni  welwch  mai  y  gau,  ac  nid  y  gwir,  a  roddai  arwyddion  I 


Os  nad  ydych  yn  profi  rich  hunain  yn  au- brophwydi,  amlwg  eich  bod 
yn  rhoddi  y  gert  o  flaen  y  ceffyl,  i'e,  o  chwith  yn  hollol !  Beth'. 
"  farnwyr  yr  oes,"  "  bugeiliaid  praidd  yr  Iesu,"  wedi  sicrhau  mai  gau- 
brophwydi  yw  y  Saint,  a  rhybyddio  eu  defaid  i  beidio  a'n  gwraudaw ; 
ac  wedi'r  cwbl,  yn  dweyd  y  credant  yn  hollol  groes  i'r  hyn  a  wyddant 
yn  sicr,  os  cant  ond  un  wyrth  fach !  ac  yna  y  perswadiant  eu  praidd 
i  adael  eu  corlauau  hwy,  a  myned  at  y  "  bleiddiaid."  Dyma  wyrth 
©'u  heiddo  eu  hunain  o'r  diwedd !  Dymai'w  praidd  "arwyddion"  o'r 
dall  yn  tyvvys  y  dall  i  gorlan  y  "  bleiddiaid,"  «e,  dyma  ni  wedi  dyfod 
o  hyd  i'r  "gau-brophwydi  sy'n  gwneuthur  rhyfeddodau  er  twyllo"  eu 
praidd,  druain  ! !  Pwyser  yn  fanwl ;  dacw  au  yn  y  naill  ben  i'r  glor- 
ian,  a  gwir  brophwyd  yn  y  pen  arall.  Pa  un  o'r  ddau  sydd  yn  gofyn 
arn  wyrth  ?  Nid  y  gwir  gan  y  gau  erioed,  er  profi  y  gau  yn  wir  ;  ond 
y  gau  gan  y  gwir,  bob  amser !  Pwy  yw'r  trymaf  yn  y  glorian  hon 
etto  ?  "  Wrth  eu  ffrwythau"  fyth  !  Ond,  meddant,  "  y  inae  eich 
proffes  o'ch  gallu  gwyrthiol  chwi  yn  efelychu  y  'gau-brophwydi'  yn 
fwy  na  nyni  sydd  yn  gwadu  y  fath  allu  yn  hollol."  I'r  glorian  a  hyn 
etto.  Nid  yw  y  Saint  erioed  wedi  proffesu  "gallu  gwyrthiol"  o  hon- 
ynt  eu  hunain,  ond  yn  unig  eu  bod  yn  weisiou  i'r  Duw  hwnw  a  addef- 
wch  chwi  yn  anghyfnewidiol,  Ye,  yr  hwn  yr  addefwch  ei  fod  wedi  . 
gwneyd  gwyrthiau  yn  y  cyn-oesoedd,  ac  os  anghyfnewidiol,  a'u  gwna 
etto,  ond  cael  yr  un  fath  offerynau,  drwy  yr  arferiad  a'r  unrhyw  fodd- 
ion  yn  ol  ei  addewid.  Onid  dyma  broffes  pob  gwir  brophwyd  ?  Yma 
etto  mae  eich  proffes  chwi  yn  wahanol  i'r  gwir,  a  ninnau  yr  un  fath  i 
hwy.  A  ddichon  yr  un  broffes  brofi  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  yn  au, 
ag  a  addefir  yn  brofion  cedyrn  o  icirionedd  Saint  y  dyddiau  gynt  ? 
Enghraifft  o  logic  "  gau-brophwydi"  yw  hyn.  Nid  dyben  gweision 
Duw  yn  rhoddi  arwyddion,  na  dyben  Duw  ychwaith,  oedd  er  profi  eu 
bod  yn  wir  brophwydi,  oherwydd  ni  buasai  felly  ond  un  ffordcf  i  hrori 
y  gau  a'r  gwir  hefyd.  Dyben  y  gau  yn  rhoddi  arwyddion  fyddai  er 
cael  gan  ddynion  gredu  mai  gwir  oeddynt ;  ond  y  rfordd  y  gwnai  y 
gwir  brophwydi  oedd,  traddodi  cenadwri  eu  Duw — "pregethu  Crist 
croeshoeliedig,"  &c,  gan  gyfeirio  at  reswm  eu  gvvrandawwyr;  ac  wedi 
iddynt  gredu  ac  ufyddhau  y  genadwri,  derbynient  hwythau  yr  Ysbryti 
(ilan,  yr  hwn  oedd  yn  nerthol  weithio  ynddynt  a  thrivyddynfc,  i'w 
galluogi  i  wneuthur  rhyfeddodau  mawrion,  ond  oil  "  er  llesad  ac 
adeiladaeth  i'r  eglwys,"  ac  nid  er  argyhoeddi  y  byd.  Nid  yw  yr 
ychydig  eithriadau  a  wnaeth  Duw  i  hyn,  yn  rhoddi  hawl  i  neb  o'i 
weision  eithro  oddiwrth  y  rheol  ddwyfol,  sef— "  A'r  arwyddion  hyn  a 
gatdynant  y  credinwyr,"  a  gofyn  iddynt  raafaenu,  fel  y  gwna  "  gau- 
brophwydi."  Nid  oes  bosibl  twyllo  yn  y  naill  fodd ;  mae  y  Hall,  sef 
yr  arwyddion  gau,  yn  bwrpasol  i  dwyllo. 

Pe  dywedasai  Crist,  Ymogelwch  rhag  prophwydi,  yna  buasai  rhyw 
esgusawd  dros  ddedfryd  galed  ein  harnwyr  arnom.  Ond  eu  gwaith 
hwy  yn  unig  yw  cyssylltu  y  tair  llythyren  arall,  sef  gau,  with  y  Saint  ? 
gwnant  hyn  hefyd  fel  y  gwnai  pob  "  gau-brophwydi"  a'r  gwir,  sef  heb 
gynnyg  un  math  o  brawf  o  hono.  Ac  heriwn  holl  bobl  y  byd,  i  brofi 
fod  y  Saint  yn  teilyngu  y  cymmeriad  yna.  Onid  yw  gwaith  Crist  yn 
gosod  y  gair  gau,  yn  profi  y  byddai  gwir  brophwydi  ?  neu  ynte,  onid 
j w  yn  air  gormodol  o  enau  yr  hwn  a  ddywedodd,  "  Am  bob  gair 


•egur  ft  ddywedo  dynion.  y  rhoddant  gyfrif  yn  y  farn."  Ystyriwn  fod 
hyna  yn  gasgliad  naturiol. 

Nid  y  ni  sydd  i  brofi  yr  araser  y  cyfeiria  Crist  ato;  ond  profa  ein 
cyhuddwyr  raai  yr  oes  hon  ydyw,  drwy  haeru  mai  nyni  yw  y  "  gau- 
brophwydi"  ootid  i  ddyfod  !  ac  er  mwyn  cyflc-usdra,  a'u  dala  yn  eu 
rhwyd  eu  hunain,  cymmerwn  eu  hamseryddiad  hwy  yn  ganiataol. 
Ac  felly  rhaid  iddynt  addef  cyflawniad  yr  adnodau  blaenorol  sydd 
mewn  cyssylltiad,  yn  enwedig  adn.  14.  "  A'r  efengyl  hon  am  y  deyrn&s 
a  bregethir  drwy'r  boll  fyd  er  tvstioi.aeth  i'r  holl  genedloedd,  ac 
Vwa  y  daw  y  diwedd."  Nid  rhaid  ond  chwilio  pa  fath  efengyl  oedd 
hono  y  cyfeiria  ati,  a'i  chymharu  a'r  holl  opiniynau  a'r  credoau  a 
bregetlur  gan  holl  grefyddwyr  yr  oes  hon,  er  gweled  nad  atynt  hwy  y 
cyfeiriai  Crist  yma.  Efengyl  yn  cael  ei  chadarnhau  gan  ddoniau 
ysbrydol  yn  wyrthiol,  oedd  Crist  a'i  apostolion  yn  ei  phregethu,  yr 
hon  cedd  "  yn  allu  Duw  er  iechyduriaeth,"  nid  mewn  gair  yn  unig, 
ond  mewn  nerth,  ac  mewn  sicrwydd  mawr  yu  yr  Ysbryd  Gian." 
"  Efengylau"  heb  ddoniau  ysbndol.  na'u  heisieu,  yw  "efengylau" 
sectyddol  yr  oes  hon  ;  heb  ddim  s/ain/dd,  ond  ammheuaeth  ac  ofnau 
hyd  wely  angeu  ;  ac  "  1  abryd  Glan"  yn  eu  tywys  wrth  eu  teimladau, 
nid  "i  undeb  y  flfydd,"  ond  i  rai  cannoedd  o  wahanol  fFyddiau  a 
rhredeau  !  Efengyl  yn  dysgu  ei  hufyddion  i  wedclio  dros  y  rhai  wnel 
niwed  iddynt,  ac  a'u  herlidiant,  oedd  efengyl  Crist;  a'r  "hon"  y 
cyfeiria  etc  ati  a  gaiffei  phregethu  yn  y  dyddiau  y  d)wed  ein  cyhudd- 
wyr y  deuai  y  gau  bropbwydi,  sef  y  Saint,  ebe  hwy.  Ond,  "efengyl- 
au" yn  dysgu  eu  gwrandawwyr  i  erlid  pawb  a'r  nad  ydynt  yn  perthyn 
1'w  plaid  hwy,  i  alw  y  Saint  yn  "  gau-brophwydi,"  a'u  dysgu  i  noeddio 
hyny  arnynt  o'r  pwlpudau,  ac  ar  hyd  yr  heolydd,  yw  "efengylau" 
duvvinyddiou  yr  oes  lion.  "Byddwch  awyddus  i  brophwydo" — "deis- 
yfwch  ddoniau  ysbryiiol,  ond  yn  hytrach  fel  y  piophwydoch,"  oedd 
efengyl  Paul.  "  Gwaecldweh  gau-brophwydi  ar  bAvy  bynag  a  brofffesa 
ysbryd  y  brophwydoliaeth,"  yw  efengylau  yr  oes  hon.  Hollol  groes 
i'w  gilydd,  onide  ?  Gwelir  ynte,  yn  ol  eu  hamseryddiad  hwy  a  geir- 
wiredd  Icsu  Grist,  fod  rhyw  brc.phwyd  i  ddod  a  phregethu  "  yr 
efengyl  hon,"  sef  efengyl  A'i  harwyddion  gyda  hi,  fel  yr  "  hon"  a 
bregethai  Crist  ei  hun.  Ac  yn  ol  eu  haddefiad  hwy.  yn  awr  y  preg- 
ethid  hi,  ac  y  byddai  "gau  brophwydi"  yn  gwaeddi  "  Gau-brophwydi" 
ar  ei  phregethv.yr  !  Diolchwn  iddynt  am  yr  addefiad  hv.n,  ond  rhyfedd- 
wn  yn  fawr  pa  fodd  y  gallant  gyflawni  prophwydoliaethau  sydd  mor 
eglur,  a  phrofi  eu  bunain  yn  "  au-brophwydi"  yn  ngwyneb  y  fath 
oleuni !  Nid  gwiw  iddynt  ymsuddio  o'r  arholiad  yn  eu  pwlpudau,  a 
gwaeddi  "gau-brophwydi"  ar  y  gwir  mwyach:  y  mae  dynion  rhesymol 
yn  dechreu  deall  pa  fodd  i  handio  y  glorian  eu  hunain.  "  Dylai  f 
gau-brophwydi  sy'n  byw  mewn  tai  gwydr  beidio  dechreu  taflu  eery  g 
at  ereill."  Gwelir  eu  bod  yn  rhy  brin  o  bwysau  yn  y  glorian  o  hyd. 
Y  maent  wedi  a'ddef  fod  prophwvdi  fel  y  Saint  i  ddyfod  yn  yr  oes  hon^ 
ac  i  bregethu  "yr  efenyyl  hon"  a  bregetha'r  Saint,  ac  y  caent  yr  un 
tiiiniaeth  ac  a  gant  hwy  !  Ac  y  mae  ein  cyhuddwyr  heb  ddwyn  un 
prawf  etto  i'n  herbyn. 

Gan  fod  yn  ddyledus  i'r  c}rhoedd  wybod  pwy  yw  y  gau-brophwydi,  a'u 
hadnabod,  rhoddwn  holl  bregethwyr  yr  oes  sy'n  gwadu  bodoliaeth 


gwir  brophwydi,  na'r  anghen  am  danynt,  yn  y  glorian  etto,  a  cheil1 
gweled  beth  yweupwysau  hwynt!  Pwy,  a  plieth  a  broffesant  hwy  i 
fod  yn  mhlith  cedyrn  yr  oes?  Atebwn,  i  ni  eu  clywed  yn  croch- 
lefain  o'r  pwlpudau,  "  Gau-brophwydi  yw  y  Seintiau,  ond  nyni  ydym 
weinidogion  efengyl  Crist,  cenadon  dros  Dduw,  tystion  yr  Iesu,  &c." 
Pwyser  hyn  yn  l'inwl,  a  gwelir  ei  fod  yn  contradiction  in  terms,  yn 
anmhosiblrwydd  i  fod  yn  wir !  Beth,  dynion  yn  haeru  ar  yr  un 
anadliad  eu  bod  yn  dystion  dros  Grist,  ac  yn  gwadu  ysbryd  y  bro- 
phwydoliaeth !  Dyred  di  a'th  glorian  yn  mlaen.  loan,  er  pwyso  y 
dywediadau  rhyfedd  hyn  !  Dad.  xix.  10,  "  Canys  tystiolaeth  yr  Iesu 
ydyw  ysbryd  y  bropbwydoliaeth."  Dyreddithau  Paul.  "  Eithr  ni  all 
neb  ddywedyd  yr  Arglwydd  Iesu,  eithr  trwy  yr  Ysbryd  Glan."  Beth 
a  dclywed  Crist?  "Hyn  yw  y  bywyd  tragywyddol,  iddynt  dy  adnabod 
di  yr  unig  wir  Dduw,  a'r  hwn  a  anfonaist  ti,  Iesu  Grist."  Dywed 
dithau  Pedr,  pa  fodd  y  dywedaist  ti  mai  Iesu  "  yw  y  Crist,  Mab  y 
Duw  byw  ?"  Ai  trwy  weled  ei  wyrthiau.  ei  arwyddion,  a'i  ryfedd- 
odau  ?  Nage.  "  Nid  cig  a  gwaed  a  ddadguddiodd  hyn  i  ti,  ond 
fy  Nhad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd,"  sef  drwy  ddadguddiad  union- 
gyrchol  drwy  yr  Ysbryd  Glan,  fel  y  dywed  Paul  uchod,  na  allai  neb 
ddywedyd  hyny  un  ffordd  arall,  ond  drwy  yr  Ysbryd  Glan,  yr  hwn, 
ebe  loan,  '  yw  tystiolaeth  yr  Iesu,'  yr  hon  yw  'ysbryd  y  bropbwydol- 
iaeth.' Ac  felly  pe  gofynwn,  pa  fodd  y  diehon  dynion  fod  yn  nieddu  yr 
Ysbryd  Glan,  neu  yn  genadon  dros  Grist,  dan  wadu  ysbryd  y  bropb- 
wydoliaeth !  Fe'm  siomid  pe  ceid  dynion  o  ddoethineb  yn  eu  plith 
hwy  oil  i  ateb  !  Ac  etto,  mor  afresymol  i'ddynion  haeru  eu  bod  yn  gyf- 
ry  w  nes  y  gallont  ateb !  A  plied  atebent  yn  iawn,  byddai  raid  iddynt 
ddod  yn  Formoniaid,  neu  Saint,  fel  ninnau,  ac  addef  efengyl  yn  dwyn 
dadguddiad,  ac  ysbryd  y  bropbwydoliaeth,  neu  fod  heb  yr  un.  Ac  felly 
yn  y  naill  ben  i'r  glorian  yn  ogystal  a'r  Hall,  profent  eu  hunain  yn  au- 
bro2)hwydi. 

Onid  at  yr  amser  hyn,  a'r  crefyddau  hyn  y  cyfeiriai  Paul  ;  2  Tim.  iy, 
3.  "  Canys  daw  yr  amser  pryd  na  ddyoddefant  athrawiaeth  iachus  [fel 
yr  efengyl  '  hon,'  ysbryd  y  bropbwydoliaeth  a'r  doniau  ysbrydol]  ;  eithr 
yn  ol  eu  eh  want  au  eu  hunain  y  pentyrant  iddynt  eu  hunain  athrawsn 
[nid  wedi  eu  ha'nfbn  gan  Dduw  drwy  ddadguddiad,  &c,  megys  cynt], 
gan  fod  eu  clustiau  yn  merwino  ;"  adn.  4.  "  Ac  oddiwrth  y  gwirionedd 
[a  bregethai  Crist  a'i  apostolion]  y  troant  ymaith  eu  clustiau  [gan 
waeddi  gau-brophwydi,  &c],  ac  at  chwedlau  y  troant." 

Ni  wyddom  am  ddim  tebycach  i'r  "  chwedlau  "  na'r  ystoriau,  y  de- 
ongliadau  priod,  a'r  dychymmygion  a  bregethant  o'r  pwlpudau,  dan 
yr  enw  "efengyl."  Ond  amlwg  yw  fod  Paul  yn  pwyso  y  dafol  hon  i'r 
llawr  o  blaid  y  Saint  etto,  ac  yn  codi  mecidwl  ein  gwrthwynebwyr  i'w 
llygaid  eu  hunain,  nes  y  rhaid  eu  bod  yn  ddall  oni  we.lant  eu  hunain 
mewn  drych,  ac  edifarhau,  a  dychwelyd  i'r  iawn.  Fe  welodd  Pedr  y 
rhai  hyn  hefyd  drwy  ysbryd  y  brophwydoliaeth.  Gwel  eu  banes  yn 
gywir  yn  2  Pedr  11,  1 — "Eithr  bu  hefyd  gau-brophwydi  yn  rnhlith  y 
bobl  [gynt],  me^-ys  ag  y  bydd  gau-athrawon  yn  eich  plith  chwithau 
[yn  yr  amser  dyfodol]  ;  y  rhai  yn  ddirgel  a  ddygant  i  mewn  heresiau 
dinystriol  [megys  cyfnewid  rhai,  a  gwadu  ereill,  o  ordinhadau  eglwys 
Crist,  sef  y  doniau,  &c],  a  chan  wadu  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a'u  pryn- 


edd  hwynt,"  &c.  Gwaedda  ein  cyhuddwyr  fuddugoliaeth  ar  hyn, 
efallai,  am  nad  ydynt  hwy  yn  gwadu  yr  Arglwydd,  ond  yn  gwaeddi, 
Arglwydd,  Arglwydd,  o  hyd.  Ond  rhoddwn  y  tfrwyth  hyn  etto  yn  y 
glorian,  er  gweled  pa  un  ai  ar  eu  hysgall  hwy,  ynte  ein  ffigysbren  ni, 
y  tyfa.  Dichon  dynion  wadu  yr  Arglwydd,  mewn  ffaith,  yn  groes  i'w 
proffes,  yr  hyn  yw  y  faih  waethaf  a  mwyaf  rhagrithiol  o  wadu,  oher- 
wydd y  mae  yn  eynnwys  twyll  a  chelwydd.  "  Yr  hwn  sy'n  dweyd  ei 
fod  yn  caru  Duw,  ac  heb  gadw  ei  orchymynion  ef,  o'r  celwydd  y  mae, 
a'r  gwirionedd  nid  yw  ynddo  ef."  Prawf  Crist  y  modd  y  mae  hyd  y 
nod  y  rhai  hyny  a  waeddant,  "  Arglwydd,  Arglwydd,"  y  rhai  a  ddys- 
gwyliant  eu  cymraeradwyo  am  eu  haml-eiriau  a'u  ihith  o  hir  weddiau, 
yn  gwadu  yr  Arglwydd,  Mat.  10,  40 — "Y  neb  sydd  yn  eich  derbyn 
chwi  sydd  yn  fy  nerbyn  i ;  ar  neb  sydd  yn  fy  nerbyn  i  sydd  yn  der- 
byn yr  hwn  a'm  danfonodd  i."  Ac  o'r  ochr  arall,  y  neb  sydd  yn  gwr- 
thod  ei  weision  anfonedig  ef,  gan  eu  galw  yn  "gau-brophwydi,"  sydd 
yn  ei  wrthod,  neu  ei  wadu  ef,  yr  hwn  a'u  danfonodd,  sef  "  yn  gwadu 
yr  Arglwydd."  Felly  y  gwadodd  yr  ysgrifenyddion  a'r  Phairseaid,  a 
boll  sectau  yr  oes  hono,  ac  y  croeshoeliasant  Arglwydd  y  hywyd,  am 
"  gau-brophwyd,"  ac  y  dewiswyd  llofrudd  yn  ei  le,  er  eu  holl  ymffrost 
o'u  crefydd  a'u  proffes  o  dduwioldeb !  Ac  felly  y  mae  crefyddwyr 
traddodiadol  pob  oes  a  wrthodant  anfonedigion  yr  Arglwydd,  yn 
"  gwadu  yr  Arglwydd,"  er  nad  oes  un  oes  yn  fwy  felly  na'n  hoes  ni, 
debygem. 

Ond  wrth  eu  ffrwythau  desgrifia  Pedr  hwynt  yn  mhellach  yn  adn.  2 — "  A  llawer  a 
fBjalynant  eu  dystryw  hwynt  [yma  etto  y  mae  y  Saint  yn  ddigon  o  bwysau,  oherwydd 
gwaedda  ein  herlidwyT  mai  "ychydig,"  "gwehilion,"  a  rhyw  nifer  fach  iawn  ydyro, 
ac  yn  lleihau  o  hyd,  meddant,  ond  ymffrostiant  fod  y  lliaws  gyda  hwy.  "  A  $redod«i 
neb  o'r  penaethiaid  yn  y  Saint  ?"  meddant.  "  O  na,  ysgubion  y  byd,  a  sorod  pob  dim 
ydynt."  O'r  goreu,  ynte;  addefwch  mai  chwychwi  yw  y  gwyr  a  eilw  Pedr  yn  gau- 
juhrawon  yma],  oherwydd  y  rhai  y  ceblir  ffordd  y  gwirionedd."  Pwy  sydd  yn  acbosi 
i  ffordd  y  gwirionedd  gael  ei  chablu?  Ai  y  Saint,  drwy  rodio  ynddi,  ynte  y  cannocdd 
a  broffesant  rodio  ynddi,  ac  etto  yn  groes  i'w  gilydd?  Nage,  yn  ddiau,  nid  y  Saint, 
•nd  sectau  yr  oes  ;  canys  ymresyma  pob  dyn  call,  oddiwrth  eu  gwaith  hwy  yn  addet' 
Bad  oedd  ond  un  ffordd  iawn  gynt,  ond  un  Iacbawdwr,  un  Bibl,  un  Arglwydd,  na 
fydd,  un  bedydd,  ac  un  Duw ;  nad  on  ond  un  o  honynt  bwythau  oil  yn  iawn  yn  awr 
ynte.  Ac  etto,  y  mae  yn  dasg  mor  anorphen  i'r  gonest  ei  egwyddor  gael  allan  fod  hyd 
T  nod  un  o  honynt  yn  iawn,  ac  yn  ol  yr  ysgrythyrau,  nes  y  mae  miloedd  yn  rhoddi  i 
fyny  y  gorchwyl  mewn  anobaith.  Ac  nid  wyf  yn  ammau  nad  oes  cannoedd,  os  nad 
wiloedd,  o'n  brodyr  unwaed  yn  Nghymvu  yn  awr,  wedi  cael  eu  diflasu,  a'u  gorfodi  i 
chwilio  am  gyssondeb  a  rheswm  o  fewn  Deistiaeth  ac  Atheistiaeth,  yr  hyn  ni  cheir  jm 
holl  groes-gyfundraethau  darniog  yr  oes.  Sicr  iawn  fod  dynion  yn  achosi  cablu  y 
Bibl,  a'r  grefydd  ddwyfol  a  gynnwysa,  drwy  ei  broffesu  ar  air,  a'i  wadu  ar  eu  gweith- 
redoedd.  Na  thwylled  neb  chwi:  nid  oes  neb  yn  casglu  ffigys  oddiar  ddrain,  na 
frawnwin  oddiar  ysgall.  Ond  o'r  ochr  arall,  y  mae  degau  o'r  dynion  hyny  ag  ocdd- 
ynt  yn  rhy  rcsymol  i  allu  bod  yn  sectariaid,  ond  wedi  bod  yn  ddeistiaid  am  fJynyddau, 
yn  awr,  ar  ol  clywed  y  Saint  yn  pregethu  ffordd  y  gwirionedd  yn  ol  yr  ysgrythyrau,  jm 
eredu,  yn  ufyddhau  iddi,  wedi  cael  gwybodaeth  o'r  gwirionedd,  ac  yn  Uawenhau  y* 
Kuw  eu  hiechydwriaeth ;  ac  er  eu  bod  yn  cael  gair  da  gan  grefyddwyr  yr  oei  y  pry«l 
Ijny,  gwaeddant  "gau-brophwydi"  ar  eu  hoi  hwythau  yn  awr.     Felly,  gwelix  b*« 


oberwyid  y  Saint,  ond  y  sectariaid,  "j  ceblir  ffordd  j  gwirionedd."  Etto,  yn  jt 
ada.  nesaf,  desgrifia  Pcdr  ein  cyhuddwyr  mor  gywrain  a  phe  buasai  wedi  treulio  ei 
oes  yn  eu  plith.  Adn.  3.  "  Ac  roewn  cybydd-dod,  trwy  chwedlau  gwneuthur,  [eu 
credo'au,  a'u  rheolau  eu  hunain]  y  gwnant  [sef,  y  gau-athrawon,]  farsiandiaeth  • 
honocb."  Pwy  sy'n  gwneuthur  marsiandiaetb  o'r  efengyl,  ai  y  Saint  sydd  yn  ei 
phregethu  yn  rhad,  heb  arian,  ac  heb  werth,  ond  yn  myned  "heb  god  nac  ysgrepaH 
i'r  daith,"  fel  jt  elai  y  pysgotwyr  hyny  a'r  unrhyw  efengyl  gynt.  Ynte  esgobion, 
archesgobion,  ficeriaid,  curadon,  doctoriaid  y  cyflogau  mawrion,  a  phregethwyr  cyf- 
logedig  yr  enwadau  am  chwecb,  wyth,  neu  ddeg  punt  y  mis,  wedi  eu  sierhau  daa 
fcichiau  yn  flaenorol ;  ac  ereill  teithiol  sy'n  pregetbu  tair  pregetb  y  dydd  am  o  banner 
coron  i  goron  yr  un,  a'u  costau  ? 

Deuwch  yn  mlaen,  gyfeillion,  mae  y  Saint  yn  y  glorian  !  Ai  nyni,  ynte  ein  cyhudd- 
wyr, sy'n  gwneyd  marsiandiaeth  o  eneidiau  ein  gwrandawwyr,  a  chrefft  o  grefydii 
Crist,  yr  hon  a  orchymynodd  efe  ei  phregethu  i'r  tylodion  yn  rhad  t  O  na,  mae  y 
cybuddiad  hwn  mor  anmhriodol  i'r  Saint  a'r  cyhuddiad  o  '  au-brophwydi,'  a  gwelir 
Biai  y  rhai  sydd  ddyfnaf  yn  y  ffos  sy'n  cyhuddo  y  dieuog  etto,  rhag  ofn  y  cant  rai  «'r 
ceiniogau  sy'n  ei  llygad  dynu  hwy.  Pe  darfyddai  y  tocyns,  buan  y  darfyddai  y  pre- 
gethau  mewn  llawer  man,  a'r  neb  a  ammheuo,  anfonant  eu  'hathrawon,'  fel  yr  a  j 
Saint  ar  eu  costau  eu  hunain,  a  buan  y  ceffid  ffeithiau  i  brofi  pwy  y w  y  'gau-athrawon  !' 
Yn  yr  adnodau  canlynol,  noda  yr  Apostol  ffrwythau  gau-athrawon  y  dyddiau  diweddaf 
yn  debyg  i  au-athrawon  yr  hen  fyd,  yn  llefain  '  gau-brophwyd,'  &c.  ar  ol  Noah  gyf- 
iawn.  rrigolion  Sodom  a  Gomora  ar  Lot,  ydynt  yn  cablu  ypethau"niwyddant  oddi- 
wrthynt."  "Ac  a  dderbyniant  gyflog  anghyfiawnder,  a  hwy  yn  cyfrif  moethau 
beuuydd  yn  hyfrydwch.  Brycbau  a  meflau  ydynt  yn  ymddigrifo  yn  eu  twjdl  eu 
aunain,  gan  wledda  gyda  chwi."  "  Yn  llithio  eneidiau  anwadal."  "Wedi  gadael  y 
ffordd  uniawn  [sef  efengyl  Crist]  hwy  a  aethant  argyfeiliorn,  [bawb  yn  ol  eu  credoau 
eu  hunain]  gan  ganlyn  ffordd  Balaam,  mab  Bozor,  yr  hwn  a  garodd  wobr  anghyfiawn- 
der." Beth  sydd  yn  fwy  anghyfiawn  na  chodi  tal  a'r  eu  gwrandawwyr  am  gablu  a 
gwyrdroi  ordinhadau  Duw,  gweithrediadau  ei  Ysbryd  Glan,  a  galw  ei  weision  ef  yn 
'  gau-brophwydi,'  yn  dwyllwyr,  yn  "sataniaid,"  &c.,  a  rhybuddio  y  bobl  i  beidio  a 
gwrando  efengyl  Crist,  yr  hon  a  bregethir  ganddynt?  Onid  yw  hyn  yn  anghyfiawn 
tuag  at  eneidiau,  ac  at  feddiannau  dynion,  er  mwyn  gwobr  ?  Ai  tybied  fod  Balaam 
erioed  wedi  cael  gwobr  mor  anghyfiawn  a  hyn  ?  Gwrthododd  hyd  y  nod  y  dyn  drwg 
bwnw,  ymwerthu  i  wjjeuthur  fel  y  rhai  hyn.  "  Canys,  gan  ddywedyd  chwyddedig 
eiriau  gorwagedd,  y  maent  hwy,  trwy  chwantau  y  cnawd,  a  thrythyllwch,  yn  llithio  y 
rhai  a  ddiangasai  yn  gwbl  oddiwrth  y  rhai  sydd  yn  byw  a'r  gyfeiliorn,  (sef  y  sectar- 
iaid.) Nid  anfynych  yr  ymwelant  a'r  rhai  a  ddiangasant  oddiwrthynt  i'r  ffordd 
uniawn,  gan  draethu  pob  camgyhuddiadau  a  glywsant  o  ben  i  ben,  a  newyddiaduron 
Hygredig  yr  oes  yn  erbyn  y  Saint,  yn  lie  profi  (os  oes  ganddynt,)  gyfeiliornad  crocs  i'r 
bibl.  Ac  yna  ymarllwysant  eu  holl  anathemas  melldithlawn  uwch  eu  penau  yn  e» 
gwendid,  i  geisio  eu  dychrynu.  A  mwy  nag  unwaith  ysgrifenwyd  llythyrau  at  y  Saint 
yn  saith  gwaeth  na  bulls  y  Pab,  yn  dweyd  eu  bod  wedi  pechu  yn  anfaddeuol,  drwy 
'  brofi  pob  peth,  a  dal  yr  hyn  sydd  dda,'  fel  y  dywed  yr  ysgrythyr  am  i  bawb  wneyd. 
Ond  y  bugeiliaid  hyn  a  ddywedant  y  byddai  y  cyfryw  yn  y  "  tdn  a  brwmstan,  yn 
herwi  tan  din  lucifer,  gwnaed  afynqnt !  &c.  Mor  fanwl  y  gwelodd  Pedr  eu  castiau, 
"  yn  ccisio  llithio  yn  ol  y  rhai  a  ddiangasent,"  o'u  cyfeiliornadau  dinystriol,  unwaith. 
Da  fyddai  iddyut  gofio  geiriau  Iesu  Grist,  "  Gwell  fuasai  iddynt  pe  rhoddasid  maen 
melin  o  amgylch  eu  gwddf,  a'u  suddo  yn  eigion  y  m6r,  nac  iddynt  rwystro  un  o'r  rha 
bychain  hyn." 


8 

Yn  awr,  anwyl  frodyr  a  chwiorydd  yn  Nghrist,  wedi  chwilio  pa  amser  yr  oedd  yt- 
Uryd  y  brophwydoliaeth  drwy  Grist  a'i  weision  yn  cyfeirio  ato,  ynghyd  a  pha  nodau, 
arwyddion,  a  ffrwythau,  a  ddygai  y  gau-brophwydi  a'r  gau-athrawon  ag  y  rhyhydd- 
iant  ni  o'u  dyfodiad,  yr  ydym  yn  diolch  i  Dduw  Dad,  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist,  nad 
yvr  yr  ua  o'r  nodau  hyny,  mewn  un  modd,  yn  dynodi  "  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf." 
Ond  galtwn  ni,  yn  anad  pawb,  orfoleddu  yn  yr  arholiad  a  ddengys  ein  bod  ni  yn  par- 
hau  yn  yr  athrawiaeth  h6no  a  draddodwyd  i  ni  gan  Dduw,  ein  bod  wedi  ufyddhau  • 
galou  i  ammodau  y  raabwysiad,  ac  wedi  derbyn  Ysbryd  y  mabwysiad,  trwy  yr  hwn  yr 
ydym  yn  llefain,  Abba  Dad.  Ymdrechwn,  ynte,  er  ein  cael  yn  deilwng  ifyned  i  mewn 
i'w  orphwysfa  ef.  Gan  ein  bod  wedi  cael  y  fath  fraint  annhraethol  ag  ufyddhau  i'r 
efengyl  dragwyddol,  yr  hon  sy'n  dwyn  bywyd  ac  anllygredigaeth  i  oleuni,  ac  yn  cael 
Hod  yn  deilwng  i  dderbyn  doniau  yr  Ysbryd  Glan,  er  ein  perffeithio,  a'n  haddasu  i 
•goniant  ein  Harglwydd,  pa  fath  ddynion  a  ddylem  ni  fod  mewn  santaidd  ymarwedd- 
iad  a  duwioldeb,  yn  dysgwyl  am,  ac  yn  brysio  at,  ddyfodiad  dydd  Duw,  yn  yr  hwn  y 
nefoedd  gan  losgi  a  ymollyngant,  a'r  defnyddiau  gan  wir  wres  adoddant?  Eithr  nef- 
•edd  newydd,  a  daear  newydd,  yr  ydym  ni,  yn  ol  ei  addewid  ef,  yn  eu  dysgwyl,  yn  J 
rhai  y  mae  cyfiawnder  yn  cartrefu. 

Gwnawn  ein  gorcu  ar  rodio  yn  addas  i'r  alwedigaeth  nefol  i'r  hon  y'n  galwyd. 
Byddwn  ddifrycheulyd  oddiwrth  y  byd,  rhag  troi  y  cloffallan  o'r  ffordd  ;  a  gweddiw* 
dros  y  rhai  a  wnel  niwed  i  n  ,  ac  a'n  galwant  yn  au-brophivydi,  gan  dosturio  wrthynt 
tra  bo  bosibl,  a'u  hesgusodi' dan  y  fantell  o  anwybodaeth.  Pan  waeddant  "gau- 
brophwydi  "  arnoch,  os  gallwch  eu  cael  at  y  maen  prawf,  sef  y  Bibl,  a'u  pwyso  yn  y 
glorian  gywir,  sef  wrth  eu  ffrwythau,  ymdrechwch  ddangos  iddynt  mewn  ysbryd  add- 
fwyn,  eu  bod  fel  Dafydd  gynt,  yn  rhoddi  y  ddedfryd  arnynt  eu  hunain  yn  eu  hanwy- 
bodaeth.  Gan  fod  yn  wyliadwrus  na  chydymffurfioch  fi'r  rhai  sydd  yn  proffesu  rhiti 
duwioldeb,  ac  yn  gwadu  ei  grym  hi,  cofiwch  gynghor  Judas,  "  Y  bydd  yn  yr  amser- 
oedd  diweddaf  watwarwyr  yn  cerdded  yn  ol  eu  chwantau  annuwiol  eu  hunain.  Y  rhai 
ayn  yw  y  rhai  sy'n  eu  diduli  eu  hunain  [nid  antTyddwyr,  ond  didoli  eu  hunain  yn. 
»ectau  anirywiol]  yu  anianol,  heb  fod  yr  Ysbryd  ganddynt."  Nid  fod  heb  ysbryd, 
oud  heb  yr  Ysbryd  Gldn  yn  ei  ddylanwadau  dwyfol,  a'i  ddoniau  ysbrydol;  cany*  nid 
arweinia  yr  Ysbryd  Gliin  neb  i  ddidoli  oddiwrth  eglwys  Crist,  neu  oddiwrth  y  ffydd 
bono  a  roddwyd  unwaith  i'r  saint;  canysun  Ysbryd  Duw  sydd,  ac  y  mae  hwnw  yn  ty- 
wy»  i  undeb  y  ffydd,  ac  nid  i  ddidoli  neu  ymranu.  Ymgedwch  oddiwrth  y  cyfryw. 
Chwi  a  ellwch  brofi  yr  ysbrydion  ai  o  Dduw  y  maent.  Profwch  hwynt  wrth  Ysbryd 
Duw  ynte,  fel  na'ch  llithier  gan  ysbrydion  cyfeiliornus,  wedi  i  chwi  unwaith  ddianc 
eddiar  y  cyfryw.  "Eithr  chwychwi,  anwylyd,  gan  eich  adeiladu  eich  hunain  yn  eich 
lanteiddiaf  ffydd,  a  gweddio  yn  yr  Ysbryd  Glan,  ymgedwch  yn  nghariad  Duw,  ac  yn 
nghwlwm  tangnefedd,  gan  ddal  eich  gafael  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o'ch  blaen,  fel  y 
derbynioch  y  goron  anniflanedig  a  roddwyd  i  gadw  i  chwi  y  rhai  ydych  yn  cyd-ddy- 
eddef  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist,  pan  ddel  efe  i'w  ogoneddu  yn  ei  saint,  oherwydd  i'n 
tystiolaeth  ni,  [yn  hytrach  na'r  gau-brophwydi,]  gaeleichredu  yn  eichplith  chwi." 
A'r  Duw  tragwyddol,  eich  Tad  nefol,  a'ch  cadwo  yn  ddiogel rhag pob  bleiddiaid,  gau- 
athrawon,  gau-brophwydi,  a  rhag  pob  drwg,  hyd  oni  ddelo,  yw  ein  taer  weddi  dros  ei 
boll  Saint.    Amen. 


MERTHYR-TYDFIL  :    CYHOEDDWYD    AC    AR    WERTH    GAN    D.    JONES. 


ARGRAFFWD    GAN    JOHN    JONES,    RHYDYBONT. 


/  \ 


HJL 


Sfe'^r 


« 


■•   ^r-f£? 

1«* 

■fl* 

€ 

:^*: 


